WikipediA 

Tyrkneska 


Tyrkneska (Tiirk^e, borið fram [tyrktje]) er tyrkískt 
tungumál og þar af leiðandi eitt af hinum umdeildu altísku 
tungumálum. Hún er mest töluð í Tyrklandi en einnig af 
minni hópum á Kýpur, í Grikklandi og Austur-Evrópu, 
auk þess að vera töluð af nokkrum milljónum innflytjenda 
í Vestur-Evrópu. Tyrkneska er útbreiddasta tyrkíska málið 
og 65 - 73 milljón manns hafa málið að móðurmáli. 85 af 
hundraði íbúa Tyrklands hafa tyrknesku að fyrsta máli en 
12 kúrdísku. Eftirliggjandi 3 prósent deilast á um 30 mál 
sem sum af hverjum eru miljónamál töluð í 
nágrannalöndunum svo sem armenska eða arabíska en 
mörg eru smámál á hverfanda hveli og í hættu á að 
leggjast af. Rætur tungumálsins má rekja til Mið-Asíu, 
þar sem fyrstu skrifin ná aftur um tæp 1.200 ár. í vesturátt 
eru áhrifin aðalega af Ottoman tyrknesku — sem er 
afsprengi tyrknesku tungunnar og var notuð í Ottoman 
stórveldinu og breiddist út samhliða því. Tyrkneska hefur 
verið rituð með latínuletri frá 1928 en var áður rituð með 
arabísku letri. Nafnorð í tyrknesku hafa sex föll. Enginn 
tiltekin greinir er í málinu en tiltekni er oft mynduð með 
notkun þolfalls. Lýsingarorð taka engum beygjingum. 
Persónufornafn þriðju persónu greinir ekki kyn. í 
ritmálinu táknar ufsilon venjulega joð, venjulegt sje (c) 
'dj', setillu sje (g) 'tj', setillu ess 'sj'. U táknar ú og 
tvípunkts -u (u) u (líkt og í þýsku). Gje með 
niðurbendandi ör fyrir ofan (g) greinist vart. 

Nokkrar setningar og orð 


Málsvæði 

Tyrkneska 

Turkge 

Tyrklandi, Búlgaríu, Kýpur, 

Heimshluti 

Grikklandi, Makedóníu, Kósovó, 
Rúmeníu, Aserbaídsjan og í 
innflytjendasamfélögum í 

Þýskalandi, Frakklandi, Hollandi, 
Austurríki, Úsbekistan, 
Bandaríkjunum, Belgíu og Sviss 

Tyrkland, Kýpur, Balkanskagi og 

Fjöldi 

Kákasusfjöll 

75-83 milljónir 

málhafa 

Sæti 

15-16 

Ætt 

Altaískt (umdeilt) 

Opinbert 

Tyrkískt 

Suðvesturtyrkískt 

Vestur Oghuz 

tyrkneska 

Opinber staða 

Tyrkland 

tungumál 

Stýrt af 

Tyrknesku tungumálasamtökunum 

ISO 639-1 

Tungumálakóðar 

tr 

ISO 639-2 

tur 

SIL 

TUR 

ATH: Þessi grein gæti innihaldið hljóðfræðitákn úr 

alþjóðlega hljóðstafrófinu í Unicode. 





Turkge 

íslenska 

Selam, merhaba 

Halló 

iyi gunler 

Góðan daginn 

iyi ak§amlar 

Gott kvöld 

Tam§tigima memnun oldum 

Gaman að hitta þig 

Turkge konuguyorum 

Ég tala tyrknesku 

Turkge/izlandaca 

konugamiyorum 

Ég tala ekki tyrknesku/íslensku 

Evet 

Já 

Hayir 

Nei 

Nasilsimz? (formlegt) 

Hvað segirðu gott? 

Nasilsin? (óformlegt) 

Hvað segirðu gott? 

iyiyim 

Ég segi allt gott 

(Qok) Tegekkur ederim 

Takk (fyrir) 

Adimz nedir? (formlegt) 

Hvað heitirðu? 

Adin ne(-dir)? (óformlegt) 

Hvað heitirðu? 

(Benim) adim ... 

Ég heiti ... 

Hoggakal 

Bless 


Persónufornöfn í tryknesku 



eintala 

fleirtala 


1 

2 

3 

1 

2 

3 

nefnifall 

ben 

sen 

0 

biz 

siz 

onlar 

þolfall 

beni 

seni 

onu 

bizi 

sizi 

onlari 

þágufall 

bana 

sana 

ona 

bize 

size 

onlara 

staðarfall 

bende 

sende 

onda 

bizde 

sizde 

onlarda 

sviptifall 

benden 

senden 

ondan 

bizden 

sizden 

onlardan 

eignarfall 

benim 

senin 

onun 

bizim 

sizin 

onlarm 


& Þessi tungumálagrein er stubbur. Þú getur hjálpað til með því að bæta við greinina (https://is.wikipedia.org/vv/ 
index.ph p?title=Tyrkneska&veaction =edit). 


Sótt frá „https://is.wikipedia.Org/w/index. php?title=Tyrkneska&oldid=1513783“ 


Þessari síðu var síðast breytt 21. október 2015, klukkan 00:22. 



























































Textinn er gefinn út samkvæmt Creative Commons Tilvísun-DeilaEins leyfi. Sjá nánar í notkunarskilmálum. 



